














MARWNAD: 
ÊR COFFADWRIAETH . 


AM Y 


PARCH. JOHN WILLIAMS, 


PANTYCELYN, 


SWXDD GAERFYRDDIN, 


Yr hwn a ymadawodd â'r fuchedd hon, Mehefin 5ed, 
1829, yn 74 oed. 


$ 


GAN AB CILWDD. 








Gadawodd ei feddiannau personol fel y canlyn: 


«£100 i Gymdeithas Genhadol Llundain; 1001 
Gymdeithas Genhadol yr Eglwys; «£100 i Gymdeith- 
as Ysgol y Gwyddelod ; ew ì00. fuag at dalu trauî sydd. 
yn aros ar Addoldai y Trefnyddion £aìvimaidd yn 
swydd Frycheiniog: a'r gw eddill o'i 2 arian ar ol ta ia 
rhai rhoddion, rhwng y tair Cymdeithas uchod. 


—kr— 


LLANYMDDYFRI? 





A 
ARGRAFFWYD AC AT WRRTH GAN JEFFEEY JONES. 


AS2S, 




























MARWNAD, &c. 


'Tôn, “ Anhawdd Ymadael.” 
———— 


1 Fy Aweu,bydd barod, 
Ni chenaist erio'd 
T wrthddrych daearol, 
Mwy teilwng o glod; 
Dy rediad fo'n gyson, 


j | Dy eiriau fo'n bur, 
ŷ ?Does achos helaethu 
î 'Perfynau y gwir. a 


2 Fel dyn, ac fel Cristion, 
Fel cyfaill, fel brawd, 
Dysgawdwr, hyfforddwr, 
; A noddwr i'r tlawd ; 
bae Fel câr, fel cymydog, 
; 'Gweinidog Duw Ner, 
hb. Hyd oesoedd diderfyn 
' Ei enw fydd bêr. 
Ŵ 9 Chwi, gorff y TREFNYDDION, 
' ' A welaf yn drist, 
Am golli un ffyddlon 
| O winllan ei Grist ; 
Ei gyfoeth a'i ddoniau, 
Oedd barod bob pryd, 
I lwyddo'ch da achos 
Trwy Gymru ìi gyd, 


2 
T'r achos Cenhadol 
A Beiblaidd, Pwy sydd 
Môr barod i roddi-— 
Pwy etto a fydd ? 
Mae cannoedd yn dystion 
O'i awydd a'i fryd, 
Am daenu'r Efengyl 
Trwy bedwar parth byd. 
Fe brofodd ei gariad 
At achos Duw or, 
'Trwy adael o'i gyfecth 
I'w gârio dros fôr, 
I blith y paganiaid, 
Rhai duon eu lliw ; 
Cânt achos i'w gofio 
'Tra byddont hwy byw. 
Daw plant y Gwyddelod, 
I daenu eì glod, 
'Trwy goffa eu noddwr 
Mewn oesoedd i dd'od ; 
Canmolant ei enw, 
Bendithiant ei ddydd 
Aim gael d'od o gyffion 
Pabyddiaeth yn rhydd, 


Cymdeithas y Beiblau, 
Dewch chwi yn y blaên, 
A dygwch dystiolaeth: 
I wrthddrych fy nghân— 
Ei gôd oedd agored— 
Dangosodd gan” waith, 



































1 


10 


— 


1 


'Trwy helaeth gyfraniad,. 
Ei gariad i'ch gwaith, 


Cymdeithas Genhadol 
Yr Eglwys, yn rhwydd 
Dangosai y carai 
O'i galon eich llwydd 
Pob enw o Gristnogion: , 
A-garai Fab Duw, 
A gerid gan JFilliams 
Tra fu efe byw.. 
Ni fynai iselu 
Un enw dân nef, 
Âm na faent mewn pob peth: 
'R un feddwl ag ef; | 
E fedrai lawenu 
Yn Hwyddiant pob un, 
Ac hefyd, goleddu 
Ei enwad ei hun.. 
Ei gyd-weinidogion, 
A'i frodyr mewn ffydd, 
A gofiant am dano 
Tra dâlìo eu dydd ; 
Ei gynghor oedd fuddiol— 
Hwy barchent ej air, 
Ac yn eu mynwesau 
Parch bythol a gair 
Nid âi uwch bên tyrfa, . 
I ddangos ei ddysg, 
Gwnai'i hun yn ddeallus 
I'r gwana'n eu mysg 5. 





O 
Mewn geiriau fai'n eglur, 
Bangosaii bob rhyw, . 
Mai heb eu hail-eni, 
Na welent mo Dduw. 


12 'Cha'dd neb yn ei ardal 
Ei barchu'n fwy erio'd, 
Gan wreng a bonheddig, 
'Feilyngai ef glod; 
At uchel ae isel; 
Goludog a thlawd, 
Pan geisient gymwynas, 
Ymddygai fel brawd. 
19 Ei ddysg a'i wybodaeth 
Gyssegrai i'r swydd, 
O wneuthur daionb 
I'r rhei'ny yn rhwydd 5: 
î Mewn aehos o glefyd, s 
Cyfyngdra neu gwyn, . 
Cynghorai, hyfforddai— 
E fyddai ef fwyn. 
14 Rho'i fenthyg ci lyfrai,. 
Os byddai'n eu mysg 
En person yn chwennyclr. 
Gwybodaeth a dysg: 
Cefnogai wybodaeth 
Fvai'n fuddiolifyw,. 
A marw yn ddedwydd 
Yn heddwch ein Duw... 


15 Mi glywâ'n griddfanu,, 
Dylodion ei blwyf,. 





6 
Gan .dd'wedyd mewn galar; 
“ Ni gawsom ddwfn glwyf, 
€«llaedm ein noddwr, 
Ein rhoddwr iaith 


Nis gwelsom ail iddo— 
Nis gwelwn ni byth.” 


16 Am roddi elusen 
I dlodion ei dir, 
Fe deimlir ei golled, 
Fe'i cofìr-yn hir; 
Ei galon oedd dyner; 
_ A rhoddai yn hael 
O'i gyfoeth i borthi 
'R anghenus a'r gwael, 
17 Mae cariad Cristnogol, 
Lle bynag y mae, 
Yn gweithio gwir gariad 
At bawb yn:ddilai; 
Ceir gwel'd yn y ffrw ythaiy, 
Os byddwn ni'n byw, 
Mewn meddiant diragrith 
O gariad ein Duw. 


F8 'Roedd ffrwythau Glân Ysbryd; 
Ybywyda ffydd 
I'w gwel'd yn ei fuchedd 
Yn amlwg bob dydd; 
Roedd cymwynasgarwch: 
A heddwch o hyd, 
'Tangnefedda ehariad. 
Yn llenwi'ei fryd, 





7 
19 O'i faboed ì fynu, 
Ymddygai'n ddifai, 
Gwir crefydd a. garai— 
Ddilynai'n ddilai; 
Ni chafwyd anghydfod 
Yn ystod ei oes, 
Rhwng ei enw a'i rodiaâ, 
Ei broffes a'i foes, 
20 Ei fywyd oedd fywyd 
O weddi gras, 
O dymher gar GAU y 
O gr efydd mewn blas ; 
“Doedd cyfoeth a doniau. 
'N eiol wg end dim, 
Heb fod yn | feddiannydd 
Ar Grefydd. mewn grym, 


21 Rol gweini i'w bobl 
Am flwyddi tra maith, 
Yr Arglwydd a'i eym'rodd 
O'i winllan a'i waith, 
Fel ysgub f'ai'n aeddfed 
Ay mheuaf ei Dduw, 
Fe'i cym'rodd o'r ddaear 
Trnefoedd i fyw. 


22 Mae heddy w'n Nghaer Salem, 
'Dwy'n ammeu mo hyn, 
Yn mhlith yr angelion 
Sy a'u gwisgoedd yn wyn; 
'Ca'dd roesaw (ra llawen 
I mewn i'r lôn wlad, 









Ac £'allai gyfarfod 
Hen Williams ei âad. 


23 Yr hon wr a ganodd 

Yn felus o'r bla'n, 

Eich dau ydynt heddyw 

Felusach eu eâii; 
ma Hob alar na gofid, 
a Na chlefyd na chlwy” 
Mewn cyflawn ddedsr 'ddwch Y” 

Y byddant byth mwy- a 


. 24 Hen dŷ PANTYCELYN ! 
Rwy'n cre edu na chai 


' O'th fowni anneddu 

i Fyth etto'r, fath ddau; £ 
b Tra-chyce ar gŵrew 

bu O bant yn bod, 


Fe gofir eu henwau, — 
“By th. cenir eu clôd. 








U DLWEDD. 


ME 





J. Jones, Argraffydd, Llunyndd)t 





